Dyfodol yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael 


Ffurflen ymateb 


Cwestiynau'r ymgynghoriad 


Rydym yn croesawu sylwadau ar bob agwedd ar y cynigion. Mae gennym ddiddordeb 
arbennig yn yr ymatebion i'r cwestiynau. Mae rhan gyntaf y ffurflen yn gofyn am wybodaeth 
amdanoch chi a/neu'ch sefydliad 





Enw: Elle McNeil 





Sefydliad (os yn | Citizens Advice Cymru 


berthnasol): 





Cyfeiriad e-bost: | Elle.mcneil()citizensadvice.org.uk 





Ffôn: 03000 231 393 





Cyfeiriad: Trafalgar House, 5 Fitzalan Place, Cardiff 





Ydych chi'n: Denant 


(ticiwch un) 


Landlord Arall 
Cymdeithasol v 











Os “Arall”, Elusen 


rhowch fanylion 











Helpu pobl i ddiwallu eu hanghenion tai 





1. A ddylai Llywodraeth Cymru gymryd mwy o gamau i helpu pobl 
na all y farchnad dai ddiwallu eu hanghenion? (ticiwch un bocs) 


Na 
ddylai 








2. A ddylai Llywodraeth Cymru wneud mwy i gadw'r stoc bresennol 
o dai rhentu cymdeithasol trwy eu diogelu rhag crebachu 
ymhellach o ganlyniad i werthu trwy'r Hawl i Brynu? (ticiwch un 
bocs) 


Na 
ddylai 








3. Os cymerir camau, a fyddai unrhyw grwpiau penodol o bobl yn 
cael eu heffeithio fwy nag eraill? (ticiwch un bocs) 


Byddent 


Na 
fyddent 








v 








elwa a beth fyddai'r manteision iddynt. 


brynu. 





4. Pe bai unrhyw un yn elwa ar newidiadau i'r Hawl i Brynu, nodwch pa grwpiau fyddai'n 


Mae'r pwysau ar ein marchnad dai yn hysbys i bawb, gyda thua 8 y cant yn llai o gartrefi 
landlord cymunedol ers 2000/01 a nifer y perchen-feddianwyr yn gostwng ers 2006/07!. 
Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn credu y dylid cymryd camau i ddiogelu tai cymdeithasol 
fel bod tai fforddiadwy ar gael i bawb mewn angen. Rydym yn cefnogi polisi Llywodraeth 
Cymru o gynnig deddfwriaeth yn ystod tymor y llywodraeth nesaf i ddiddymu'r cynllun 
hawl i brynu. Bydd hyn o fantais i aelwydydd incwm isel ledled Cymru gan y bydd yn 
diogelu'r stoc tai landlord cymunedol presennol ac yn rhoi hwb i'r sector fynd ati i adeiladu 
stoc newydd heb boeni y byddai'n dod yn rhan o'r stoc tai preifat drwy'r cynllun hawl i 





1 Mae Amcangyfrifon Stoc Annedd Llywodraeth Cymru yn dangos sut mae'r Sector Rhentu Preifat wedi dyblu o 7 y cant 


ym 1996 i 14 y cant yn 2012/13 (Ebrill 2014) 








Mae canlyniadau ledled ein rhwydwaith yn dangos bod y sefyllfa o ran dyledion yn newid, 
gyda mwy a mwy o gleientiaid yn dod atom i drafod ôl-ddyledion biliau'r cartref, wrth 
geisio cael dau ben llinyn ynghyd. Dro ar ôl tro, gwelsom mai dyledion defnyddwyr fel 
cardiau credyd/siopa a benthyciadau personol yw'r broblem fwyaf cyffredin yng Nghymru 
dros y blynyddoedd diwethaf. Yn y chwe mis diwethaf, fodd bynnag, mae ceisiadau am 
gymorth gyda dyled y Dreth Gyngor wedi goddiweddyd hynny, a bellach mae'n 1296 o'r 
holl ymholiadau am ddyledion. Yn yr un modd, rydym yn gweld mwy a mwy o bobl sy'n 
cael problemau gydag ôl-ddyledion rhent ar draws y sector rhentu cymdeithasol a'r sector 
rhentu preifat, sef 5% o'r holl ymholiadau am ddyledion yng Nghymru. Wrth gymharu'r 
trydydd chwarter eleni (Hydref-Rhagfyr 2014) â'r chwarter cyfatebol flwyddyn ynghynt, 
mae problemau ôl-ddyledion rhent wedi cynyddu 23 y cant. Mae pobl heddiw'n cael 
trafferth gyda chostau bywyd bob dydd, felly rydym yn cefnogi'r camau sy'n cael eu 
cymryd i warchod tai fforddiadwy yng Nghymru. 





5. Pe bai unrhyw grwpiau'n cael eu heffeithio mewn ffordd negyddol, nodwch pa grwpiau 
fyddai'n cael eu heffeithio a beth y gellid ei wneud i liniaru'r effeithiau. 


Rydym yn cydnabod y byddai diddymu'r cynllun hawl i brynu yn cael effaith negyddol ar 
rai sy'n byw mewn llety landlord cymunedol sydd am brynu eu cartref presennol. Mae 
ein harolwg ar-lein diweddar ° ar y sector rhentu preifat a dyheadau tai pobl yn dangos 
bod 71 y cant o'r ymatebwyr yn dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain yn y 
dyfodol, a dim ond 18 y cant eisiau byw mewn llety landlord cymunedol. Rydym yn 
cydnabod bod y bwlch yn parhau i ddangos bod pobl yng Nghymru eisiau bod yn 
berchnogion cartrefi, serch hynny, rydym yn cefnogi dod â'r cynllun cymorth i brynu i 
ben er mwyn cefnogi twf cartrefi fforddiadwy yng Nghymru. 





Lleihau'r disgownt mwyaf ar y pris gwerthu 





6. Ydych chi'n cytuno gyda'r cynnig i leihau'r disgownt mwyaf? Ydw Nac 
(ticiwch un bocs) ydw 














7. Yn gryno, nodwch pam rydych chi'n cytuno gyda'r cynnig. 


Rydym yn cefnogi camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i Leihau pryniadau a 
Diogelu Llety landlordiaid community Presennol yn -order i Amddiffyn Dai Gwledig yng 
Nghymru. 





8. Ydych chi'n cytuno gyda'r cynnig i leihau'r disgownt i £8,000? Ydw Nac 
(ticiwch un bocs) ydw 











v 





9. Os “Nac ydw”, i ba ffigur y credwch y dylai'r disgownt gael ei leihau? 





10. Gallwch ddefnyddio'r bocs hwn i wneud unrhyw sylwadau eraill sydd gennych chi am 
y cynnig i leihau'r disgownt neu am yr Hawl i Brynu yn gyffredinol. 


Gyda'r ddogfen ymgynghori yn nodi bod y broses ddeddu yn debygol o gynyddu'r 
niferoedd sy'n defnyddio'u hawl i brynu cyn i'r ddeddf ddod i rym, byddem yn croesawu 
cynlluniau i ddiogelu mwy o landlordiaid cymunedol rhag y cynnydd mewn gwerthiant. 











2 s k a ŷ P j 

Cynhaliwyd arolwg ar-lein cryno gennym am 4 wythnos, gyda chwestiynau'n canolbwyntio ar y sector rhentu preifat. 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r arolwg gan ein rhwydwaith o ganolfannau cyngor ar bopeth a'n partneriaid ar draws y 
trydydd sector. Cawsom 304 o ymatebion yn Gymraeg a Saesneg. Ymchwil Cyngor ar Bopeth Cymru (2015), heb ei 
gyhoeddi. 





Byddem yn cefnogi'r syniad o leihau'r gostyngiad ymhellach, o ystyried y gwahaniaeth 
rhwng cost adeiladu tŷ newydd a'r arian y byddai landlordiaid cymunedol yn ei dderbyn 
am yr eiddo a werthwyd. 





Dod â'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael i ben 
11. Ydych chi'n cytuno gyda'r cynnig i ddatblygu deddfwriaeth Ydw Nac 
newydd i ddod â'r Hawl i Brynu i ben? (ticiwch un bocs) ydw 














12. Yn gryno, nodwch pam rydych chi'n cytuno gyda'r cynnig. 


Gweler atebion i gwestiynau 4 a 5 





13. Os wnaethoch chi ateb “Nac ydw” i Gwestiwn 11, a ddylai Dylai Na 
Llywodraeth Cymru fynd ati i archwilio opsiynau eraill, megis y cyfle ddylai 
sydd gan Awdurdodau Lleol ar hyn o bryd i wneud cais i wahardd yr 
Hawl i Brynu yn eu hardaloedd? 

14. Gallwch ddefnyddio'r bocs hwn i wneud unrhyw sylwadau eraill sydd gennych chi am y 
cynnig i ddatblygu deddfwriaeth newydd i ddod â'r Hawl i Brynu i ben neu am yr Hawl i 
Brynu yn gyffredinol. 























Os ydych chi'n ymateb ar ran eich sefydliad, ticiwch y bocs. v 














Gwybodaeth am Cyngor ar Bopeth Cymru 


Mae Cyngor ar Bopeth yn elusen annibynnol sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr ac mae'n 
gweithredu fel Cyngor ar Bopeth Cymru yng Nghymru gyda'i swyddfeydd yng Nghaerdydd ac 
yn y Rhyl. Mae 20 o Swyddfeydd Cyngor ar Bopeth yng Nghymru sydd oll yn aelodau o 
Cyngor ar Bopeth Cymru, gan ddarparu gwasanaethau mewn dros 375 o leoliadau. 


Mae'r cyngor a ddarperir gan y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn ddi-dâl, annibynnol, 
cyfrinachol a diduedd, ac mae ar gael i bawb, beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, 
cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oed neu genedligrwydd 


Gwirfoddolwyr hyfforddedig yw'r rhan fwyaf o staff gwasanaethau Cyngor ar Bopeth. Mae 
pob aelod o staff cynghori, p'un a yw'n weithiwr â thâl neu'n wirfoddolwr, wedi'i hyfforddi 
mewn sgiliau cynghori a bydd yn cael yr hyfforddiant diweddaraf ar bynciau penodol a 
mynediad at gymorth arbenigol ar gyfer pynciau gwahanol, gan gynnwys tai. 


Dau nod gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yw: 


e rhoi'r cyngor sydd ei angen ar bobl i ddelio â'r problemau y maent yn eu hwynebu 
e gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. 


Mae'r canolfannau lleol, o dan delerau aelodaeth Cyngor ar Bopeth, yn darparu cyngor craidd 
yn seiliedig ar dystysgrif safonau ansawdd ar faterion defnyddwyr, budd-daliadau lles, tai, 
trethi, iechyd, cyngor ariannol, cyflogaeth, materion teuluol a phersonol, mewnfudo a 
chenedligrwydd ac addysg. 


Rydym yn fodlon i'n hymateb fod ar gael i'r cyhoedd a byddem yn croesawu'r cyfle i drafod 
ein hymateb yn drylwyr â Llywodraeth Cymru. 


